



જાગૃત ઉજાગણ 


શ્રી ક. ક. પાટીદાર સમાજ, પેટલાદ ના 
મહામત્રીશ્રી ઈશ્વરભાઈ ભાવાણી ના શબ્દો 
મા... 


સમસ્ત જ્ઞાતિજનો જોગ... 


શ્રી કચ્છ કડવા પાટીદાર સનાતન સમાજ 
પેટલાદ દ્વારા જિલ્લા આરોગ્ય ટીમના સાથ 
સહકારથી ચાર દિવસીય કૅમ્પનું દ્રિતીય દિવસનું 
કોરોના ટેસ્ટનુ આયોજન કરવામા આવેલ. 

જેમાં એકસો(૧૦૦) સભ્યોનો કોરોના- 
ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યો, એમા ત્રણ પોઝીટીવ કેસ 
સામે આવ્યા, જેમને પેટલાદ સીવીલ 
હોસ્પીટલના માગંદર્શન હેઠળ આગળની 
કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ . 


આ કૅમ્પ (શિબિર)ના આયોજનથી રોગના 
ફેલાવાને રોકી શકાય એવો અનુભવ અમોને થઈ 
રહ્યો છે. એવીજ રીતે અન્ય આપણી સમાજો અને 
યુવક મંડળો દ્વારા જીલ્લા આરોગ્ય વિભાગનો 
સપક કરી માહિતી મેળવીને કૅમ્પનુ આયોજન 


કરવાનો વિચાર કરવામા આવે તો રોગના 
ફેલાવાને અટકાવી શકાય. 


આ આયોજનમાં આર્થિક ખર્ચ બીલકુલ 
નથી. વર્તમાન સમયમા ભારતભરની આપણી 


ન્‌ 


સમાજમાં કોરોના સંક્રમણ વધી રહ્યું છે, એ 





આપણે સૌ સમાચારના માધ્યમથી જાણી રહ્યા 
છીએ. 

અત્યારે આ રોગનો અત નજીકના 
સમયમાં આવે એવી સભાવના દેખાતી નથી. 
શારીરિક,આર્થિક નુકસાન ઘણું થઈ રહ્યું છે અને 
નાના, મધ્યમ પરિવારો અનુભવી રહ્યા છે. 


આવનારા સમયમાં બહુજ સાવચેત રહેવુ 
પડશે. આવા પડકાર સામે આપણે ક્યાક 
અંધશ્રદ્ધામાં ફસાઈ ના જઈએ એ તકેદારી 
પરિવારના વડીલોએ રાખવી જ પડશે. 


છેવટે કોઈપણ પડકાર સામે અડીખમ ઉભા 
રહેવાનો માર્ગ માત્રને માત્ર પરિશ્રમથી પરસેવો 
પાડવો એજ એનો ઉપાય છે, અતિ પરિશ્રમ કરવા 
માટે કોઈપણ જ્યોતિષ અથવા ભુવાના શરણમાં 
જવાન અ।વશ્યકત। નથા1, ફક્ત 
આત્મવિશ્વાસની આવશ્યકતા છે . 


લક્ષ્મી મેળવવા માટે દુનિયામાં પરિશ્રમ 
કરવા ઉપરાત બીજો કોઈ રસ્તો નથી. બસ આટલું 
સમજીને યોદ્ધાની જેમ હૃદયથી તમે જે ક્ષેત્રમાં છો 
તે કાર્યમા લાગી જાવ . 


લક્ષ્મીજી સ્વય આપણે ત્યા પધારશે, 
વડીલોનો સ્વયનો અનુભવ છે. 





જન્મ દિવસ નિમિત્તે સદિર્ઘધ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને ને કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય નો સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


હ 
1 
ગ, 
મ 





_«્-. પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ -કરા2-- 


શ્રી અ.ભા. ક. ક. પા.સમાજ ની પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ દ્વારા પ્રસ્‍તુત. 
“સનાતન ધર્મ પત્રિકા” ૧ મિતિટ ના સમાચાર મા 
પૂછાતા પ્રશ્ન ના જવાબ અને વિજેતા 


સચિન અભિનીત "નદીયા કે પાર" ફિલ્મ નુ આધુનિક વર્ઝન એટલે કઇ ફિલ્મ છે...? 
જે ૧૯૯૪ મા રિલીઝ થઈ હતી. 


જવાબ : હમ આપકે હે કોન...! 
જવાબ આપનાર વિજેતા : વસતાબેન ભગવાનદાસ વેલાણી - ઇન્દોર, ૯૯૨૯૧૮૮૭૯૪. 


એ કઈ ટીવી સીરિયલ હતી...? જે ૧૯૯૦ માં દૂરદર્શન પર ભારતીય સસ્કૃતિ ના દર્શન કરાવતી 
અને જેનુ રેણુકા શહાણે અને સિદ્ધાર્થ કાક સચાલન કરતા... 


આપનો જવાબ આપના નામ અને ગામ સાથે આજ રાત ૧૨૨ વાગ્યા સુધીમા 
વોટ્સેપ દ્વારા 7718977774 પર મોકલો અને જીતો ઈનામ ... 
આપણુ મુખપત્ર, આપણો સમાજ, ઘર ઘર પહોચાડીએ આપણો અવાજ.. 








ભરાતા નથી. તાવ શરદી કે ઉધરસના લક્ષણો 
દેખાય તો તબીબી તપાસ કરાવવાના પચાયતના 
ફરમાન સામે લાપરવાહી દાખવી બજાર તથા 
અન્ય ભાગોમા લોકો ટોળામા જોવા મળી રહ્યા 
છે. 

આવે સમયે આરોગ્ય વિભાગ તરફથી 
નખત્રાણા તાલુકાના નેત્રા તથા કોટડા (જ)ગામે 
અહીંના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં "રેપિડ ટેસ્ટ' 


કચ્છ બહારથી આવતા લોકો ઘરમાં નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં વાળંદ 


કોરોન્ટાઈન રહેવાને બદલે માસ્ક તથા સોશિયલ 
ડિસ્ટન્સ જેવા 4િયમો પળાતા નથી. તેઓ 
બેફિકરાઈથી ગામડાઓમાં ફરતા રહે છે, જેથી 
ગામડાઓમાં સક્રમણ વધવાની ભીતિ સેવાઈ રહી 
છે. આવા સમયે ગ્રામ પંચાયત તરફથી તેઓની 
સામે દડનીય કાર્યવાહી કરવાની ચિમકી 


આપવામા આવી છે. પરતુ આકરાં પગલાં 


વેપારીઓ, શાકભાજીના ફેરિયાઓ, દુધ 
વિતરકો સહિત આમ જનતાના ટેસ્ટ કરવામાં 
આવી રહ્યા છે. લોકોને ભય મુક્ત રહીને ટેસ્ટ 
કરાવી લેવાની અપીલ પણ કરવામા આવી છે. 
ગઇકાલ દિવસે ૧૦૦ જેટલા ટેસ્ટ કરવામાં 
આવ્યા ની માહિતી મળેલ છે. 








ગઇકાલ રોજ તા. ૨૩.૦૯.૨૦ ના બીલીમોરા સમાજ ની કારોબારી મીંટીંગ મળેલ હતી. જેમા 


કોરોના મહામારીમા વધતા સક્રમણ ની વિગતે ચર્ચા કરવામા આવેલ હતી. આ વર્ષે કોરોના મહામારી 


થકી ઉદભવેલ વિષમ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમા રાખીને સમાજ દ્વારા નીચે મુજબ નિર્ણયો લેવાયા હતા. 
આ વર્ષે નવરાત્રી મુલતવી પર્વ નહી યોજાય દશેરા ના સરસ્વતી સન્માન કાર્યક્રમ આ વખતે રદ 


કરેલ છે. અને નવા વર્ષ નુ સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ પણ મુલતવી રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. 


આ માહિતી સમાજના મુખ્ય હોદેદારો દ્વારા સ્થાનિક સમાજના સર્વે સદસ્યો ને મેસેજ દ્વારા 


મોકલવામા આવેલ હતી. 


ભારતભર માંથી અત્યાર સુધી અનેક સમાજો એ આવી પહેલ કરેલ છે, અને આગામી પર્વો મા 
જ્ઞાતિજનો ના મિલન ઓછા થાય જેથી કોરાના સક્રમણ ને ઘટાડી શકાય તે માટે આગળ આવ્યા છે. 






(1002૪7 
ક1₹1 1ઞિ 


ક છ 


સ ર 





ક 


મા દિવસ નિમિત્તે સદિર્ધ અને નિરામય જીવન ની શુભ કામનાઓ પાઠવીએ છીએ, 
આપશ્રી ને કળદેવી શ્રી ઉમિયા મા આપના કાર્યો માટે સ્વાસ્થ્ય રનો સંપન્નતા અર્પે એવી પ્રાર્થના... 


૮. પ્રચાર પ્રસાર સમિતિ-5 “સૂઝ -- 


પ્રેરણાત્મક ... આપણે સૌએ અપનાવવા જેવુ ... 


તાઃ- ૨૪/૦૯/૨૦૨૦ 


જ્‌ 





પોતાના ૨૪-૯-૨૦૨૦ ના રોજ જન્મદિવસ નિમિત્તે સનાતન ધર્મ પત્રિકા ના આજીવન સભ્ય 
બની સમાજ પ્રત્યેની પોતાની ફરજ અને લાગણી વ્યક્ત કરી છે. 
શ્રી સમાજ અને યુવાસઘ તેમનો આભાર સાથે જન્મ દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભેરછાઓ પાઠવે છે. 


સયોજક :- નિલેશ સુરાણી (તલોદ) 


અવસાન નોધ 


સ્વ. કરમશી કરસન ભાવાણી, ઉમર : ૬ ૧ વર્ષ, કચ્છ : રસલીયા, હાલે : નરોડા. 


સ્વ. રતનશી પુજાભાઈ છાભૈયા, ઉમર : ૭૭ વર્ષ, કચ્છ : કોટડા જ., હાલે : સાવલી. 


